MAWL. 
ADDO LIAD 
— DIOLCHGARWCH 


EN O] Arglwydd” ein Harglwydd, mor ardderchog 
'yw dy.enw yn yr holl-ddaear! yr hwn a 

: osodaist dy ogoniant gon U nefoedd.. 
Salm 8:1 


_ Teilwng wyt ti, Arglwydei i derbyn | 
. gogoniant ac anrhydedd a gallu: canys tia a 
_ greaist bob peth, ac er mwyn dy blese 
maent, ac y erengd hwyn Datagd 


Pan ogoneddwch 
ef gymaint. agy ge 
7N | ragorir o lawer: 
estynnwch eich 
canys ni ellwch byt 
Eclesiasticus 43:30 Z 
Tv R x cr 


Yr Arglwydd yw fy nerth a'm cân, ac efe a ddaeth yn 
iachawdwriaeth i mi: efe yw fy Nuw, a pharatoaf iddo 
drigfan; Duw fy nhad, a dyrchefaf ef. Exodus 15:2 


O Arglwydd, ti yw fy Nuw; Dyrchafaf di, clodforaf dy enw; 
canys pethau rhyfeddol a wnaethost; ffyddlondeb a 
gwirionedd yw dy gyngorion gynt. Eseia 25:1 


Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Na ogoniant i'r doeth yn ei 
ddoethineb, ac nac ymffrostied y cadarn yn ei nerth, nac 
i En y cyfoethog yn ei gyfoeth. Ond bydded i'r 

wn sy'n ymogoneddu yn hyn, y mae'n deall ac yn fy 
adnabod i, mai ass yw'r Arglwydd sy'n gweithredu caredi 
grwydd, barn, a chyfiawnder, ar y ddaear: canys yn y 
pethau hyn yr wyf yn ymhyfrydu, medd yr Arglwydd. 
Jeremeia 9:23-24 


Ac yn niwedd y dyddiau y dyrchafais Nebuchodonosor fy 
llygaid i'r nef, a'm deall a ddychwelodd ataf, a bendithiais 
y Goruchaf, a moliannais ac anrhydeddais yr hwn sydd yn 
byw yn dragywydd, y mae ei arglwyddiaeth yn 
arglwyddiaeth dragywyddol, a'i. teyrnas sydd o 
genhedlaeth i genhedlaeth: A holl drigolion y ddaear a 
gyfrifir fel dim: ac efe a wna yn ôl ei ewyllys ym myddin y 
nefoedd, ac ym mhlith trigolion y ddaear: ac ni all neb 
gadw ei law, na dywedyd wrtho, Beth a wnai? Yn awr myfi 
Nebuchodonosor a foliannwch ac a anrhydeddaf Frenin 

y nef, yr hwn y mae ei holl weithredoedd yn wirionedd, 
a'i ffyrdd yn farn: a'r rhai sy'n rhodio mewn balchder, 

efe a ddichon eu bychanu. Daniel 4:34-37 


Am hynny Duw hefyd a'i dyrchafodd yn fawr, ac a roddes 
iddo enw sydd goruwch pob enw: Bod i enw lesu blygu 
pob glin, o bethau yn y nef, a phethau ar y ddaear, 

a phethau dan y ddaear; Ac i bob tafod gyffesu fod 

lesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad. 

Philipiaid 2:9-11 


Holl derfynau y byd a gofia ac a droant at yr Arglwydd : 
a holl dylwythau y cenhedloedd a ymgrymant ger dy 
fron di. Canys eiddo yr Arglwydd yw y frenhiniaeth : ac 
efe yw llywodraethwr ymysg y cenhedloedd. 

Salm 22:27-28 


Rhoddwch i'r Arglwydd, O cedyrn, rhoddwch i'r Arglwydd 
ogoniant a nerth. Rhoddwch i'r Arglwydd y gogoniant 
sy'n ddyledus i'w enw; addoli yr Arglwydd mewn 
prydferthwch sancteiddrwydd. Salm 29:1-2 


I'r dyben i'm gogoniant ganu mawl i ti, ac na byddo mud. 
O Arglwydd fy Nuw, diolchaf i ti am byth. Salm 30:12 


Bendithiaf yr Arglwydd bob amser: ei foliant fydd yn fy 
ngenau yn wastadol. Fy enaid a wna iddi ymffrostio yn yr 
Arglwydd: y gostyngedig a glywant, ac a lawenychant. 

O mawrhewch yr Arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw 

ef ynghyd. Ceisiais yr Arglwydd , ac efe a'm gwrandawodd, 
ac a'm gwaredodd rhag fy holl ofnau. Salm 34:1-4 


Gwrandewch yn llawen ar Dduw, yr holl wledydd: Cenwch 
allan anrhydedd ei enw : gwnewch ei foliant ef yn 
ogoneddus. Dywed wrth Dduw, Mor ofnadwy wyt yn dy 
weithredoedd! trwy fawredd dy allu yr ymostynga dy 
elynion i ti. Yr holl ddaear a'th addoliant, ac a ganant i ti; 
canant i'th enw. Selah. Salm 66:1-4 


Cenwch i Dduw, canwch fawl i'w enw: mawrhewch yr hwn 
sydd yn marchogaeth ar y nefoedd wrth ei enw Jah, 

a gorfoleddwch ger ei fron ef. Tad yr amddifaid, a barnwr 
y gweddwon, sydd Dduw yn ei drigfan sanctaidd. 

Salm 68:4-5 


Clodforaf enw Duw â chân, a mawrygaf ef â diolch. 
Salm 69:30 


Yr holl genhedloedd a wnaethost a ddeuant, ac a addolant 
ger dy fron di, O Arglwydd; ac a ogonedda dy enw. Canys 
mawr ydwyt, ac yn gwneuthur rhyfeddodau: ti yn unig 
wyt Dduw. Salm 86:9-10 


O deuwch, addolwn ac ymgrymwn: penliniwn o flaen yr 
Arglwydd ein creawdwr. Salm 95:6 


Rhoddwch i'r Arglwydd, tylwyth y bobloedd, rhoddwch i'r 

Arglwydd ogoniant a nerth. Rhoddwch i'r Arglwydd y 

gogoniant dyledus i'w enw: dygwch offrwm, a deuwch i'w 

gynteddau. Addolwch yr Arglwydd mewn prydferthwch 

O : ofnwch ger ei fron ef, yr holl ddaear. 
alm 96:7- 


Dyrchefwch yr Arglwydd ein Duw, ac addolwch wrth ei 
draed ef; canys sanctaidd yw efe. Salm 99:5 


Ti yw fy Nuw, a chlodforaf di: ti yw fy Nuw, dyrchafaf di. 
Diolchwch i'r Arglwydd; canys da ym canys ei drugaredd 
sydd yn dragywydd. Salm 118:28-29 


Ymgrymaf tua'th deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw am 
dy gariad a'th wirionedd: cig dyrchafaist dy air 
goruwch dy holl enw. Salm 138 


Clodforaf di, fy Nuw, O frenin; a bendithiaf dy enw byth 
bythoedd. Bob dydd bendithiaf di; a chlodforaf dy enw 
byth bythoedd. Mawr yw'r Arglwydd, a mawr i'w foliannu; 
ac y mae ei fawredd yn anchwiliadwy. Salm 145:1-3 


Molwch yr Arglwydd. Molwch yr Arglwydd, fy enaid. 
Tra fyddwyf byw clodforaf yr Arglwydd : canaf fawl i'm 
Duw tra byddo byw. Salm 146:1-2 


Bydded i bob peth sydd ganddo anadl foliannu yr 
Arglwydd. Molwch yr Arglwydd. Salm 150:6 


